WicipediA 


Gogledd America 


Mae Gogledd America yn gyfandir yn hemisffer gogleddol a hemisffer gorllewinol y Ddaear, wedi'i ffinio i'r gogledd 
gan y Cefnfor Arctig, ar y ddwyrain gan gogledd y Cefnfor Iwerydd, ar y dde-dwyrain gan Môr y Caribi, ac ar y dde 
a'r gorllewin gan gogledd y Cefnfor Tawel. Mae gan Ogledd America arwynebedd o 24,480,000 km 2 (9,450,000 mi 
sg), neu tua 4.8% o arwynebedd y Ddaear. Yn 2002, credir bod y boblogaeth yn fwy na 514,600,000. Dyma'r trydydd 
cyfandir o ran arwynebedd (ar ôl Asia ac Affrica) a'r pedwerydd o ran poblogaeth (ar ôl Asia, Affrica ac Ewrop) . 

Hanes 

Map o'r byd yn dangos Gogledd America 

Prif erthygl: Hanes Gogledd America 



Yr Ewropeaid cyntaf i gyrraedd Gogledd America yn sicr ( Newfoundland) oedd y Llychlynwyr , wnaeth galw'r ardal 
yn Vinland. Cyrrhaeddon nhw yna tua 1000. Er sefydlon nhw rhai gwladfeydd yna, ni gadawon nhw ryw lawer o farc 
ar y gyfandir. 

Ar ôl fordaith Christopher Columbus yn 1492, y Sbaenwyr oedd yr Ewropeaid cyntaf i gyrraedd ac aros. Ennillon nhw 
reolaeth o rhan fwyaf o ynysoedd mwyaf y Caribi a gorchfygon nhw'r Aztecs, ac felly cymryd dros Mecsico a 
Chanolbarth America. 

Y gwladfeydd Seisnig cyntaf oedd Jamestown a Plymouth Rock, yn nhaleithiau Yirginia a Massachusetts heddiw. Y 
gwladfeydd llwyddiannus Ffrengig cyntaf oedd Port Royal (1604) a dinas Québec ( 1608) , yn nhaleithiau Nova Scotia 
a Québec heddiw. 

Economi 


Rhannwyd economi Gogledd America rhwng Canada a'r UDA, dau o 
wledydd mwyaf cyfoethog a ddatblygol y byd, a chenhedloedd 
Canolbarth America a'r Caribi, sydd, er nad yn dioddef o economîau 
gwael, yn wledydd llai economaidd ddatblygol. 

Mae Cytundeb Masnach Rydd Canolbarth America (CAFTA) yn 
cytundeb rhwng yr Unol Daleithiau a'r wledydd Canolbarth America 
Costa Rica, Gwatemala, E1 Salfador, Hondwras a Nicaragwa. Amcan 
y gytundeb yw i hybu masnach rydd rhwng yr aelodau. Mae Canada 
a Mecsico yn trafod aelodaeth. Mae Cytundeb Masnach Rydd 
Gogledd America (NAFTA) yn cytundeb rhwng Canada, Mecsico a'r 
Unol Daleithiau i ddileu tollau ar nwyddau masnachir rhwng ei 
gilydd. 


Economi Gogledd America 


Poblogaeth: 

495.4 miliwn 

CMC (PPP): 

US$12.409 triliwn 

CMC (Pres): 

$11.865 triliwn 

CMC/pen (PPP): 

$25,263 

CMC/pen (Pres): 

$24,155 

Cynydd blynyddol yn 
CMC y pen: 

1.84% (1990-2002) 

Incwm y 10% top: 

32.9% 

Miliwnyddion: 

2.7 miliwn (0.5%) 

Amcangyfrif incwm 
benywaidd 

55.7% o'r incwm 
gwrywaidd 



Delwedd cyfansawdd lloeren o Ogledd 
America 


Gwledydd Gogledd America 

■ Bahamas 

■ Belîs 

■ Canada 

■ Costa Rica 

■ Ciwba 

■ Gweriniaeth Dominica 

■ El Salfador 

■ Gwatemala 

■ Haiti 

■ Hondwras 

■ Jamaica 

■ Mecsico 

■ Nicaragwa 

■ Panama 

■ Unol Daleithiau America 

■ Y Lasynys 



ì 




Gwledydd o Ogledd America 


" Gwlad 
Iâ 


Cefnfor 

Tawel 


Ewrop ► 


Cefnfor 

Twerydd 














































y ■ t■ e (https://cy.w ikip edia.Org/w/index. php?t itl e=Nodyn:Cyfan di roedd_y_Ddae©ìfttocHir^ifl^ y Ddaear 



Affrica YrAntarctig Asia 


Awstralia Ewrop 


ÿ * 

Gogledd America De Ame 



Affrica-Ewrasia YrAmerig Ewrasia Oceania 


Cyn-uwchgyfandiroedd Cyfandiroedd Hanesyddol 

Gondwana ■ Laurasia ■ Pangaea ■ Pannotia ■ Rodinia ■ Columbia Amazonia ■ Arctica ■ Asiamerica ■ Atlantica ■ Avalonia ■ Baltica ■ Cimmeria ■ Craton Congo ■ I 
■ «enorland ■ Nena ■ Sclavia ■ Ur ■ Vaalbara Kalaharia ■ Kazakhstania ■ Laurentia ■ Gogledd Tsieina ■ Siberia ■ De Tsieina ■ |nd 

Gweler hefyd Rhanbarthau'r Ddaear 

o Categori 

Rhanbarthau'r Ddaear 



Affrica 

Canolbarth ■ De ■ 

Dwyrain ■ Gogledd ■ 

Gorllewin 

Oceania 

Awstralasia 

Melanesia 

Micronesia 

Polynesia 


Yr Amerig 

Canolbarth ■ Y Caribî ■ 

De ■ Eingl ■ Gogledd ■ 'ÇWT. 

Lladin — 

Y Pegynau 

Yr Antarctig ■ Yr Arctig 


Asia 

Canolbarth ■ De ■ De^ 
ddwyrain ■ De- 

orllewin ■ Dwyrain ■ 

Gogledd 

Arall 

Asia-Cefnfor Tawel ■ 
Is-gyfandir India ■ Y 
Dwyrain Canol ■ Y 
Dwyrain Pell 


Ewrop 

Canolbarth ■ De ■ ,, 

Dwyrain ■ Gogledd ■ âtf 

Gorllewin 

Cefnforoedd 

Arctig ■ Byd ■ De ■ 
India ■ Iwerydd ■ Tawel 



Gweler hefyd: Cyfandiroedd y Ddaear 




Wdc bpdp r Chwiliwch am Gogledd America 

r«*MMiii* f —“- 

yn Wiciadur. 


Wedi dod o " https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogledd_America«&oldid=6683931 " 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 14 Tachwedd 2018, am 07:17. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am 
fanylion pellach. 

























